—— 
© Chronicle of the University of the Philippines 
PAN p Archaeological Studies Program 
CA”. 
SF 


:@ Ta 4 : 
O. N ASSN 1665-8200 DECEMBER 2008 NO. 13 
5 
; i ‘ 
| f is " ; 
| $ é 


i e l we: 
e “aa 


_~ Summits in Archaeology ... 5 A 


f Delye into Archaeology ... 8 


d, a. sad 
k Binalot Talko.. 12 F 
aie” ee p aii AA @ Notes 16. 
# 


(Fes p gice 12 
Va. A 


test 


Test Pit is the academic 
chronicle of the graduate 
community of the 
Archaeological Studies 


Program. It is published twice 


a year, covering general 
interests in archaeology as well 
as a special focus on Philippine 
archaeology. 


Editor 
Andrea Malaya Ragragio 


Associate Editors 
Michelle S. Eusebio 
Anna Pineda 

Joan Tara Reyes 


Layout 
Taj Vitales 


Test Pit Banner 
Antonio Peñalosa 


Contributors to this issue: 
Grace Barretto-Tesoro 
Pauline Basilia 
Jane Carlos 
Ma. Jasminda Liza Ceron 
Michelle S. Eusebio 
Vito Hernandez 
Michael James B. Herrera 
Eleanor Marie Lim 
Kristyn Maguire 
Jasmin Manabat 
Charlene P. Manese 
Victor Paz 
Aya Ragragio 
Arnelito Ramirez, Jr. 
Joan Tara Reyes 
A. Paulita Roa 
Edwin A. Valientes 
Taj Vitales 
Maria Elena Wright 


Archaeological Studies Program 
Palma Hall Basement 
University of the Philippines 
Diliman, Quezon City 
Philippines, 1101 
telefax: 9241836 
email: asp@up.edu.ph 
copyright 2005 


Front Cover: A neolithic burial from 
Ille site with a line drawing 
superimposed on it. 


Foreword 


Due to my absence for most of the last semester, this Test Pit 
issue is perhaps the one I feel the least involved with. My gratitude 
therefore goes out to the graduate assistants of the ASP, without whose 
help this issue would not have been possible. It was they who kept 
things running smoothly while I was away, and who helped me ease 
back into these duties when I returned. 

This serves as a good reminder that any endeavour of the ASP 
community - excavations, publications - is a collective one. The success 
or failure of any effort cannot be attributed to one person alone, in the 
same way that duties and responsibilities shouldn't be made the burden 
of one person alone. So, as 2008 draws to a close, we can collectively pat 
ourselves on the back for a year jam-packed with exciting discoveries, 
and here's hoping that this continues for years to come. 


Have an awesome 2009! 


The Editor 


UPDATES 

So Many Books, So Little Space: The ASP's Growing Library. 2 | 
Sorsogon Provincial Museum and Heritage Center Finally Opens. 2 | 
ASP Discussion Group. 3 | Ceramics Workshops with Cynthia 
Valdez. 3 | Makapangyarihan ang May Kaalaman: Paniniktik sa mga 
Pilipino sa Panahon ng Komonwelt. 3 | ASP-ANU Fieldschool in Ca- 
tanauan, Quezon. 4 | 


SUMMITS IN ARCHAEOLOGY 

Dalawang Papel, Tatlong Pinay: Pag-uulat sa nakaraang Ika-12 
Kumperensya ng EurASEAA. 5 | ASP Students Join UGAT 30° 
Conference. 5 | Dr. Truman Simanjuntak Lectures at the UP-ASP. 6 | 


DELVE INTO ARCHAEOLOGY 
Hike and Pluck: An Experience at the Rice Terraces. 8 | 


BINALOT TALKS SERIES 

Revisiting Maitum Pots: The Archaeological Excavation in the Sagel 
Cave. 11 | Thoughts on the Materiality of History. 11 | Prospects of 
Metal Detecting for Archaeology in the Philippines. 12 | Archaeology 
of the Seas. 12 | The Different Meanings of Calatagan. 13 | Writing and 
Editing Archaeology. 13 | Who is the Culprit? Reflections on the 
Origin of Disasters and Implications for Disaster Risk Reduction. 14 | 
Bead Type Collection of the National Museum of the Philippines. 15 | 
Is Anthropogenic Global Warming the Environmental Issue to End all 
Environmental Issues? 15 | 


NOTES 
Knock on Wood: The Wooden Posts of Opol Old Church Ruins. 16 | X 
-2007-G3-1: Fossil Leaf? 18 | 


Y) 
= 
Z 
LLI 
— 
Z 
O 
© 


FEATURE ARTICLES 

A Review of the Angono Petroglyphs. 19 | Status Report on the 
Archaeological Survey of Southeastern Batangas. 25 | Analysis of 
Pottery Materials from the Baluarte Site, Lumang Bayan, San Teodoro, 
Oriental Mindoro. 28 | Sinaunang Anting? Isang pagtingin sa ilang 
mga artefak ng Burial 727 sa Ille. 30 | 


FEATURE ARTICLES 


Oriental Mindoro: Report on the Bu- 
lalacao Initiative. Archaeological 
Studies Program. 


Rice, Prudence. 1987. Pottery Analysis: 
A Source Book. Chicago and London: 
University of Chicago Press. 


Varona, Bernice P. 2007. Archaeology 
field school gives Mindoro 
community a glimpse of its past. Test 


Pit No. 10. 


White, Joyce and William Henderson. 
2003. Anatomy Review and Selection 
of Basic Nomenclature as a Step 
toward a Searchable Rim form 
Database for the Sakon Nakhon 
Basin. Indo-Pacific Prehistory 
Association Bulletin 23, 2003 (Taipei 
Papers Vol. 1). 


Sinaunang Anting? 
Isang pagtingin sa ilang mga artefak ng Burial 727 sa Ille 


Victor Paz at Taj Vitales 


Paano natin naaalam ang ating 
nalalaman? Sa arkeoloji kadalasan 
itoy nagmumula sa pag-alam ng 
konteksto ng mga bagay na 
nahuhukay. Halimbawa, kung ano 
ang kaugnayan ng mga bagay sa 
stratigraphy at ang kaugnayan ng 
mga bagay-bagay na nahanap sa 
parehong konteksto. Kadalasan ang 
pag-alam sa kung ano ang gamit o 
halaga ng mga bagay na nahukay ay 
ating natutuklasan sa pamamagitan 
ng paghahalintulad. Natututunan 
natin ang ibig sabihin base sa mga 
kulturang namasid ng mga 
dalubhasa at hango sa ating mga 
personal na karanasan sa sariling 
kultura at sa kultura ng iba. 

Patuloy ang ginagawang 
pagtatanong at pagpapatunay sa 
kaisipan ng mga dalubhasa sa 
arkeoloji sa usapin na kung tama 
nga ba 


ang interpretasyon o 


mga nahuhukay na kagamitan. 
Hindi 
gawin 


naman gaanong mahirap 
ito kung maganda ang 
konteksto ng mga artefak at mga 
feature. Ilang halimbawa nito ay 
kung may kalansay ng tao na 
nahukay na halos buo at tama pa 
ang pagkaayos ng mga buto - ang 
taong ito'y marahil inilibing, kung 
may mga kasama ang labi na mga 
buong palayok - ang mga gamit na 
ito'y marahil pabaon sa paglilibing, 
o dili kaya kung may nakitang mga 
manik (beads) na nakahanay sa ibaba 
ng bungo - ito'y marahil isang 
kuwintas. 


Nagiging mahirap ang 
pagbibigay halaga o kahulugan sa 
isang artefak kung hindi malinaw 
ang pagkakaugnay nito sa iba pang 
mga artefak o sa kanyang 
pangkalahatang konteksto 
(halimbawa isang libing). Minsan 
ang pagbibigay kahulugan nito ay 
base sa nabuo nang ideya o 
pagkiling ng isang manaliksik ukol 
sa bagay na pinag-aaralan. 

Sa papel na ito, nakasentro ang 
usapin sa aming pag-aaral sa sayt 
ng Ille, sa Dewil Valley, New Ibajay, 
Fl Nido, Palawan. Ang Ille ay isang 


dalawang disc na 
yan sa shell na 
apugan (Come op.) — = 


dive na yar! sa 
apugan (Conus sp h. 


artetak na yar sa shet! na 
bulalo (Turbo esarmorotaa) -” 


bilugang batang arte ah 
sa alte ng bulalo 


toreng limestone na humigit 
kumulang 70 metro ang taas. Ang 
arkeolohikal na sayt ay matatagpuan 
sa ibaba nito, na binubuo nang 
malapad na patag na tuyong lupa na 
nayuyungyungan ng bato ng tore 
mismo at ang yungib sa harapan ng 
patag na mapapasukan sa dalawang 
malalaking bukana (binansagang 
East mouth at West mouth). Noong 
2005 habang nagsasagawa ng 
arkeolohikal na paghuhukay sa Ille, 
napalitaw ni Dr. Helen Lewis ang 
libing ng isang tao sa East Mouth 
Trench (EMT). Tinawag ang libing 
na Burial 727 at ito ay nasa timog na 
bahagi ng EMT, na may lalim na 60- 
80 cm mula sa Datum Point (DP). 
Malalaking bato ng limestone ang 
nakapatong sa ibabaw nito, 
malamang na 
pananda (grave marker). Ang labi, na 


nakaayos sa oryentasyong hilaga- 


ginamit 


bilang 


timog, ay isang matandang lalaki 
ayon sa pagkakasuri ng mga buto 
nito (Larawan 1). Maayos pa ang 
kundisyon ng kabuuan ng labi, 
maliban sa bandang paanan kung 
saan nawawala ang karamihan ng 
mga buto sa bahagi nito - marahil sa 


kumpol ng mga bagay na 

biman ng talong sung 

dagat (Polinices tumidus) 

na binutas, at dalawang 
_» Pangil ng baboy 


a Galawang dre na yari 
te apugan (Comes ap.) 


Larawan 1. Ang guhit ng libing na 727 kung saan ipinakikita ang mga artefak na 


natagpuang kasama nito. 


30 


FEATURE ARTICLES 


mga paghuhukay na naganap sa 
mga panahon pagkatapos ng 
paglilibing. Ang bungo na 
nakaharap sa kanluran ay pira- 
piraso subalit mahihinuha pa ang 
kabuuan nito. Ang kanyang braso 
ay nakatiklop 
kaliwang braso ay bahagyang 
nakabaluktot patungo sa kanang 
balakang. 

Karamihan sa mga artefak na 
natagpuang kabilang sa libing ay 
yari sa shell (Larawan 2). Ilan dito ay 
mga diskong (disc) yari sa apugan 
(Conus sp.) na nakita sa parehong 
braso ng labi ng tao - marahil mga 
ornamentasyong suot sa bisig/braso. 
Isang tinabas na malaking bulalo 
(Turbo marmoratus) ang nakita 
naman sa may kanang baywang. 


samantalang ang 


Kung mamasdan ang pagkakaayos 
ng mga buto sa kaliwang kamay at 
ng tinabas na shell, ito'y tila 
pinahawak sa inilibing na bangkay 
o dili kaya'y pinatong ang kamay 


Larawan 2. Ilang mga artefak na natagpuan 
sa libing 727. 


nito sa ibabaw ng artefak. Isang 
bilugang batong artefak (malamang 
pandikdik) ang natagpuan din sa 
libing, sa ilalim ng malaking shell na 
artefak. Ilang bagay din ang 
natagpuan sa libing na hindi pa 
masuri kung artefak o hindi, tulad 
ng isang batong diumano'y 
natagpuan sa bibig ng bangkay. 

Kapansin-pansin dito ang 
kumpol ng maliliit na suséng dagat 
(Polinices tumidus) na binutas sa may 
uluhan ng shell na natagpuan sa 
kaliwang bahagi ng libing sa ibaba 


lamang ng siko (Larawan 3). 


31 


Kasama nito ay dalawang pangil ng 
baboy. Sa simula, tiningnan ang 
mga bagay na ito na 
mga pira-piraso ng 
palamuti na wala 
na sa orihinal na 
lugar. Saf] 
katunayan, mas 
tiningnan na ang 
ay 
nasama, 


mga 
marahil 
mula sa naunang 


gamit 


nagalaw at nahukay 
na libing, sa 
pagtabon muli ng 
lupa noong 
inilibing ang 
indibidwal na 
tinawag nating 727. 


727, batay pagpepetsang 
radiocarbon, at konteksto sa 
stratigraphy, ay hindi babata ng 4000 
taon at maaari na may katandaan na 
7000 taon (Tingnan Lewis et al. 
2008). 

Sa ngayon, higit na nakapanig 


sa 


ang pagtingin namin sa mga artefak 
bilang mga bagay na nakita in situ, 
at marahil ay inilibing kasama ng 
pumanaw. Ang kanilang 
pagkakaayos ay tila sinadya, 
nagpapahiwatig na ang mga ito ay 
nagbubuo sa isang uri ng kagamitan 
o lupon ng kagamitan na inilagay 
kasama sa libing. Ang dahilan dito 
ay nakabatay sa relasyon ng mga 
nabanggit na gamit sa isa't isa sa 
libingan at sa ayos ng kalansay ng 
tao na nailibing. 

Sa kasalukuyang pananaw, ang 
kumpol ng mga artefak na 
nabanggit ay karaniwang 
itinuturing na isang palamuti tulad 
ng mga pulseras 
Ngunit maaari ring hindi ganitong 
ka-simple ito. Kadalasan palamuti 
ang bansag sa artefak kapag wala 


at kuwintas. 


tayong kaalaman o ideya sa mga 
lantad at nakatago na tunay na 
kahulugan ng isang bagay. Sa 
katunayan, wala naman talagang 
palamuti na walang kahulugan. 
Puwede rin nating tingnan hindi 
bilang isang ornamentong nakatali 


sa bisig ng tao, kundi isang gamit na 
marahil nakatali sa pirasong tela, 


Larawan 3. Ang libing 727. Pansinin ang kumpol ng mga 
shell at pangil na nakakahon sa kanang itaas ng larawan. 


Tinataya na ang tanda ng libing na 


ugat, o baging ng halaman, at 
nakaikot sa katawan o nakasabit sa 
Sa ganitong bagong 
pananaw, masasabing ngang ang 
pagkakatagpo ng nasabing artefak 
talagang nanatili sa 
kanyang lugar kung saan ito unang 


tagiliran. 


ay maaari 


inilagay at nabulok. Kung tama ang 
aming pagtingin, ang ganitong uri 
ng gamit ay malapit sa mga 
naitalang kagamitan ng ibat-ibang 
kultura sa Pilipinas kung saan ang 
gamit ay isinusukbit sa katawan o 
dili kaya'y sa balakang, at may 
maliit na supot na nilalagyan ng 
gamit. Sa ilang katutubong kultura 
sa Pilipinas, ito ay naitala bilang 
anting-anting o may halagang pang- 
ritwal. 

Ang anting-anting 
pangkalahatang 
maaaring ipaloob sa mga termino sa 
Ingles, kagaya ng amulet, talisman, at 
charm, isa siyang device. Masasabi na 


ay 


termino na 


ang mga gamit na tinatalakay dito 
sa papel ay maaaring pasok sa 
pagiging amulet - pamprotekta o 
depensa para sa taong may gamit 
nito. Maaari rin itong maging isang 
talisman, O bagay na 
pinaniniwalaan na may may bisa o 


isang 


kapangyarihan - pamproteksyon, 
naglalabas ng lakas, at kadalasang 
ginagamit sa mga ritwal (Paine 
2004:10). 

Gamit ang pag-aaral ni Nenita 


FEATURE ARTICLES 


Pambid (2000) tungkol sa anting- 
anting, ito'y 
nangangahulugan na “amuleto” at 
katumbas din ng mga salita kagaya 
ng agimat, dupil, galing, gulo, 
mutya. Ginamit ni Pambid ang 1914 
na trabaho ni Pedro Serrano Laktaw 
sa pagbibigay-kahulugan ng kung 
ano ang anting-anting. Anya kay 
kay Pambid, 
mayroong klase ng anting-anting na 
tinatawag na “mutya”. Ang 
ganitong klaseng anting ay 
nagmumula sa mga hayop, prutas, 
ulo ng ibon, at iba pa. Tinataya rin 
na bilang isang anting, pawang 
positibo ang kahulugan ng mutya 
(Pambid 2000:21). Marahil ang 
gamit sa libing 727 ay isang talisman 
o mutya ng taong nilibing dito. 
Isang magandang halimbawa, 
sa ngayon, na magpapakita ng 
maaaring katumbas ng gamit sa 
libing 727 ay ang naiulat na gamit 
mula sa kulturang Bukidnon 
(tingnan Cole 1956). Isa sa kanilang 


alam natin na 


Laktaw mula 


mga anting, ang talian, ay 
karaniwang sinusuot ng mga 
mandirigma (bagani/bahani/ 


magani/bayani') sa digmaan bilang 
proteksyon o tuwing sila'y mag- 
aalay o mag-aatang sa kanilang 


anito na si Talabosao/Tagbusau 


(Garvan 1931, Cole 1956). Nilarawan | 


ni Fay Cooper Cole (1956) ang 
halimbawa ng isang talian, galing sa 
isang mandirigmang Bukidnon, na 
binubuo ng isang mahabang tela at 
mga damo bilang panali na 
isinusukbit paikot sa kanang balikat 
at kaliwang tagiliran, at mga sari- 
saring kagamitan tulad ng mga shell, 
'mahiwagang” bato, mga pangil ng 
baboy, ngipin ng buwaya, at isang 
imahen sa anyong ulo ng aso 
(Larawan 4). Isa pang talian ang 
naitala ni Cole mula sa isa ring 
mandirigmang Bukidnon ngunit 
ito'y tila binubuo lamang ng mga 
malalaking sigay (cf. Cypraea sp.) 
kung susuriin ang larawan nito 
(Cole 1956:85) (Larawan 5). Ayon 
rin sa kanya may matatagpuan ding 
ganitong uri ng mga anting sa mga 
Bagobo sa Davao. Magandang idiin 


na kahit na sa loob ng kultura ng 
Bukidnon ay mayroong pagkakaiba 
ang porma ng talian. 

Isa 


pang malinaw na 


Larawan 4. Halimbawa ng isang talian 
na ginagamit ng mga mandirigmang 
Bukidnon (mula Cole 1956). 


Larawan 5. 


Isang mandirigmang 
Bukidnon na may suot na talian (mula 
Cole 1956). 


halimbawa ang gamit na kung 
tawagin ay akosan o akusan sa mga 
Tinggian at Bontoc ng Hilagang 
Luzon (Larawan 6 at 8) . Ang akosan 
sa pagpapaliwanag ni Maramba 
(1998) ay karaniwang isinusuot ng 


mga kababaihan ng Bontoc 
(Larawan 7), nakatali palibot sa 
kanilang balakang at minsan sa loob 
ng tapis. Gawa ito sa tela na 
nakapasok sa mga hinating mga 
shell na apugan (Conus sp.), kahoy at 
mga gamit na gawa sa bakal. 
Mahalaga ang trato sa gamit na ito 
at ayon sa ilang mga dalubhasa ay 
nagsilbing lalagyan ng mga 
pinakaimportanteng maliliit na 
gamit ng mga babae. Pinamamana 
ito at mahigpit na pinagbabawal ng 
lipunan na ipagbili ng indibidwal sa 
ibang tao. Ayon sa pinagkunan ng 
impormasyon ni Maramba (1998:66) 
hindi na nagpatuloy ang paggamit 
ng akosan nang nauso ang 
pagkakaroon ng mga de-susi na 
mga kahon o lalagyan sa loob ng 
bahay. 

Sa mga Tinggian ganito rin daw 
ang gamit na akosan, ngunit para sa 
parehong lalake at babae. Mas klaro 
naman ang kinalaman nito sa 
paniniwala at mga usapin ng 
pakikitungo sa mga puwersa ng 
kanilang kosmolohiya o sa kabilang 
buhay. Anya sa batis na nakita ni 
Maramba (1998:238), sa Tinggian: 


When the akosan is not worn, 
it is hung by the door inside 
the house so that it, along with 
its contents, can be grabbed on 
the way out in case of an 
emergency, such as fire. 


Bakit naman isasabit ang isang 
sinturon/lalagyan na may laman ng 
kayamanan ng isang tao sa tabi ng 
pintuan? Hindi ba ito'y imbitasyon 
para sa magnanakaw? Ang higit na 
sapul na paliwanag siguro ay 
makikita sa kahalagaan nito bilang 
isang kagamitan na may spiritwal 
na katangian - proteksyon sa taong 
may ari at proteksyon sa kanyang 
Ayon nga kay Cole 

na binanggit din ni 


tahanan. 
(1922:311), 
Maramba, 


Akosan - A prized shell, with 
top and bottom cut off, is 
slipped over a belt-like cloth. 
Above it are a series of 
wooden rings and a wooden 
imitation of the shell. This , 


32 


FEATURE ARTICLES 


Larawan 6. Halimbawa ng akosan ng 
mga Bontoc (mula Maramba 1998). 


Larawan 9. Ang akosan (nakakahon) 
bilang proteksiyon sa patay (mula 
Cole 1922). 


when hung beside the dead, is 

both pleasing to the spirit of 

the deceased, and a protection 

to the corpse against evil 

beings. 

Naisalarawan ni Cole (1922) ito 
kung saan makikita ang akosan ay 
nasa kaliwang bahagi ng bangkay 
(Larawan 9). Ito kaya'y may tunay 
na koneksyon sa ritwal na ginawa sa 
paglilibing ng lalake sa EMI ng Ille? 
Dahil kaya 
interaksyon ng maraming kultura, 


sa komplikadong 
at sa haba ng panahon, parang 
alingawngaw na lang ang nasabing 
koneksyon? 

Samakatuwid, malinaw na ang 
akosan ay hindi simpleng isang 
supot/lalagyan o parang sintorong 
bag na ginagamit ng mga Tinggian. 
Malinaw ang halaga nito sa ritwal. 
Malaki ang posibilidad na sa Bontoc 
ang akosan ay may kahalagaan din 
may 
kapangyarihan/depensa o 


na kinalaman sa 


33 


Larawan 7. Mga babaeng Bontoc. 
Pansinin ang nakasabit na akosan sa 
kanilang baywang (mula Maramba 
1998). 


interaksyon sa kabilang daigdig: 
siguro 
naipalabas ng mga etnograper ang 


sayang hindi lamang 
kahalagaan nito. Ang pagtigil sa 
paggamit ng akosan sa mga Bontoc 
ay marahil higit na may kinalaman 
sa pagbababago ng pananaw sa 
kosmolohiya - paghalo ng mga 
ideyang Kristyano at ang pagpasok 
ng angkop na kulturang materyal - 
at hindi dahil sa pagkakaroon ng 
mga kahon na de-susi sa loob ng 
mga tahanan ng Bontoc, paliwanag 
ng mga naunang mananaliksik 
(tingnan Maramba 1998). Hindi na 
rin mahirap isipin na ang mga 
kahalintulad na kagamitan sa mga 
ilang etnolinggwistikong grupo sa 
ibang bahagi ng Hilagang Luzon ay 
mayroon din ganitong at klaseng 
proseso ng pagbabago ng 
pagpapahalaga. 

Ang mga kagamitang ito ay 
tinatawag ng mga kolektor ng gamit 
etnograpiko, at ayon sa ilang mga 
ito'y mga 
purely ornamental/utilitarian bags (e.g. 


naunang etnograper, 


Maramba 1998, Jenks 1905). 
Kadalasan ito'y mga maliliit na 
lalagyan na yari sa telang 


nakapalipot at maraming nakasabit 
na mga dekorasyon yari sa metal, 


Larawan 10. Halimbawa ng sayay ng 
mga Gaddang (mula Maramba 1998). 


shells iba 
(Larawan 10). 


at pang palamuti 
Sa mga Isneg, 
tinatawag nila itong ay kelay; sa 
Gaddang ay sayay/sayey, 
samantalang sa Kalinga ay tayay. 
Lalagyan daw ito ng mga gamit 
pang-nganga, 
paggawa ng apoy (flint tinder) at 


kagamitan sa 
ilang maliit na gamit na mahalaga 
para sa may-ari (Maramaba 
1998:102). Sa mga ay 
mayroon din silang lalagyan o supot 


Ifugao 


na ang pangkalahatang tawag ay 
buton/botong. Ito ay yari sa tela at 
maraming palamuti nakatali na 
sinusuot palibot sa balakang ng 
lalake, ang mas maliit na klase ng 
ganitong lalagyan ay nilalagyan ng 
mga gamit pang nga-nga, kahoy na 
kutsara, anting-anting at maliit na 
patalim (Maramba 1998:112). 

Hindi naman natin masisisi ang 
mga dalubhasa at kolektor sa pag- 
unawa nila na ang mga nakitang 
mga kagamitan ng mga grupong 
ay mga 


etniko na nabanggit 


FEATURE ARTICLES 


lalagyan na mapalamuti. Ngunit sa 
anggulo ng ating pag-aaral, maaari 
nating palalimin ang ating pag- 
at sa 


unawa, panimulang 


pagkakataon, masabi na hindi 
malayo ang pagkakaugnay ng mga 
ganitong gamit. May higit na 
kahulugan din na nakaugnay ang 
mga ito sa kanilang kamalayang 
pangkultura, at 
ito 
magkakaugnay na shells at pangil 
ng baboy sa libing 727. 


Sa paglalagom ng nailatag na 


maaaring may 


relasyon sa nakita naming 


diskusyon, ang mga nahukay na 
libing 727 ay 
maaaring tingnan na parang anting- 


gamit mula sa 
anting, maaaring nakatali pa ito 
palibot sa balikat o sa balakang, at 
maaaring nasa loob ito ng bag o 
hindi. Ang ibig 
mayroong halaga ang gamit sa 


sabihin nito'y 


buhay ng taong inilibing sa kanyang 
interaksyon sa kung ano man ang 
kanyang pagtingin sa kosmolohiya 
ng kanyang mundo. 
Pambid (2000:18-19) 


Ang kahulugan ng anting- 
anting ay natatakdaan ng 
lipunan, at ng mga taong 
nagtitinda, at 
gumagamit nito. Ang 
katotohanan ng 
pagpapapakahulugan ay 
makukuha rin sa lipunan o sa 
kalinangan na pinagbuhatan 
ng anting-anting. Sa gayon, 
hindi lamang iisa ang kahulu- 
gan o interpretasyon 


Ika nga kay 


gumagawa, 


Sa usapin ng implikasyon nito 
aming pag-iisip kaugnay ng 
libing 727, puwedeng sabihin na 


sa 


ang taong nilibing sa Ille ay may 
konsepto ng anting at ito'y sinama 
sa kanyang paglibing. Ano ang 
kapangyarihan ng anting? Hindi pa 
natin masabi lalo na kung ating 
seryosong pag-iisipan ang punto ni 
Pambid . 

Tinitingnan din natin ang 
pagkakataong ito para pag-isipan 
kung paano natin ipaliliwanag ang 
mga nakikita nating kumplikadong 
labi ng mga kagamitan sa arkiyoloji. 
Ilang masaklawang pahayag ang 


maaaring sabihin: 
Una, sa haba ng panahon na 
kumulang 7000 
mga patuloy 
pagpapahalaga sa bagay o gamit na 
mapapansin. Kadalasan ay may 


humigit taon, 


mayroon na 


kinalaman ito sa kosmolohiya ng 
mga tao na mahihinuha sa mga 
ritwal tulad ng sa paglilibung. May 
pagpapatuloy din ng paggawa ng 


gamit na sinasabit sa katawan ng 


tao kung saan ito ay may 
kabuluhan. 

Pangalawa, bagama't 
nagpapatuloy ang porma at 


pangkalahatang kabuluhan ng isang 
bagay, kadalasan ang tunay na 
kahulugan nito sa mga tao ay 
mabilis magbago. Ang tuloy-tuloy 
na pakikipag-ugnayan ng isang 
lipunan kagamitan, 


sa mga 


kosmolohiya, at ilan pang mga 
elemento ng ibang kultura ay 
maaaring makapag-impluwensiya 
sa pagbabago ng kahulugan ng mga 
bagay na ito. Pinapasiya ng lipunan 
at indibidwal sa bawat henerasyon 
at kultura ang nagiging kahulugan 
ng isang bagay o gamit. 

Pangatlo, kapag lumabo na ang 
lantad na ugnayan sa pagitan ng 
isang kulturang-materyal at ang 
nakatatandang kahulugan nito, ang 
halaga ng gamit ay nagiging isa 
nalamang pamana. Sa ganitong 
kalagayan, ang personal na relasyon 
ng nagpamana at pinamanahan ang 
umiiral. Kapag humina na ang 
ganitong relasyon, ang gamit ay 
nagiging 
naibebenta. Lubusang nagiiba ang 


isang komoditi at 
halaga at kahulugan ng gamit sa 
bagong kontekstong ito. 

Itong panimulang pag-iisip ay 
maaari pang palalimin at palawakin. 
Inaasahan na higit na mabuting 
maisasagawa ito kung mayroong 
mabuong diskurso ng mga mag-aaral 
ng ating kultura, gamit ang 
artikulong ito bilang bahagi ng punla 
para sa isang tipo ng kaisipan. 
Maaari pang masusing pag-aralan 
ang iba pang mga libingan sa Ille sa 
ganitong anggulo ng interes 
palawakin pa ang mga halimbawa 


at 


mula sa batis ng etnograpiya. Gayon 
din, ang kaugnayan ng mga gamit na 
kagaya ng mga nabanggit sa papel na 
ito ay hindi lamang dapat nakabatay 
sa mga isla ng Pilipinas. Maganda 
sana kung makita kung ano ang 
ugnayan nito sa iba pang mga 
halimbawa sa kabuuan ng Timog 
Silangang Asya at Osyanya. 

Sa pag-aaral ng ating nakaraan, 
mayroon tayong pagkakataon na 
maunawaan ang mga nakalipas na 
anyo ng kultura batay sa mga 
nalalaman nating kultura ngayon at 
sa mga anyo ng kultura noong ito'y 
unang naitala sa mga sulatin. Ang 
tinatawag na ethnographic analogy ay 
hindi sinasang-ayunan ng maraming 
mga dalubhasa dahil sa kadalasan 
nitong maging higit na pangkalahatan 
sa ibig sabihin at implikasyon. Gayon 
pa man, ang paghahambing ng aspeto 
ng kultura sa nakaraan ay hindi 
problematiko sa kabuuan kung ang 
nakaraan na panahong pinag-aaralan 
ay malapit, nabuo at nabuhay sa 
parehong lugar o kalapit na lugar. 
Samakatuwid, ang makikita nating 
kahalagaan ng kulturang materyal sa 
mga etnolingwistikong grupo at 
Pilipinas at sa mga kalapit na lugar ay 
maaaring may saysay o ugnayan sa 
katangian ng kultura sa malalim na 
nakaraan, halimbawa, sa hilagang 
Palawan noong 4,000 - 7,000 taong 
nakalipas. 


Batis 

Cole, F.-C. 1922. The Tinguian: Social, 
religious, and economic life of a 
Philippine tribe. Field Museum of 
Natural History, Anthropology Series Vol. 
14(2):231-493. 

Jenks, A. E. 1905. The Bontoc Igorot. 
Manila: Department of the Interior 
Ethnological Survey Publications 

Maramba, R. (1998). Form and Splendor: 
Personal adornment of the NorthernLuzon 
Ethnic Groups, Philippines. Makati, 
Bookmark. 

Paine, S. (2004). Amulets: A world of secret 
powers, charms and magic. London, 
Thames & Hudson. 

Pambid, N. D. (2000). Anting-Anting o 
kung bakit nagtago sa loob ng bato si 
Bathala. Quezon City, University of the 
Philippines Press. 


34 


